


WCEEWIDEG 
o 


BENNILLION NEWYDD, 


AR 
ENEDIGAETH A MARWOLAETH 


CR ESF 





Cenir ar y Mesur a elwir ” Hyfryd. 


—— 


'HosANNAH byth drwy'r nef a'r llawr, 


Cydunwn ninau i ganu'n awr, 


Wir glod i'n Ceidwad ni: 


O Hun sydd yn werthfawr, &c. 
Y Messiaft mawr a gaed ! 


2 Yn ninas Dafydd, gyda'r wawr, 


' Y bu ryw faith orfoledd mawr, 


Gan lu o angylion glân: 


O hyn sydd vn rhyfedd, &c. 
Y Messialr mawr a gaed I 


9. Oddi fry'r angylion ddaeth, 


- Mewn llawen floedd a geiriau ffraeth, 


A'r newydd goreu ini: 
O hyn sydd yn rhyfedd, &c 
Y Messiah mawr a gaed! 


EDNA 
yN 


— 
o a 









$) 


4 Draw yn Methle'm, dyna'r fan, 
Yfganeu ef yn faban gwan. 
1 sugno bronau Mair: 

O hyn sydd yn rhyfedd, &c. 

Y Messiah mawr a gaed ! 


.. ô A'r liniau Mair fe ga'dd ei drin, 
Mewn cyflwr caeth yn Dduw a dyn, 
'N ol dPod i lawr o'r nef: 

O hyn sydd yn rhyfedd, &c. 
Y Messiah mawr a gaed! 


6 Bechgin Bethle'm gyd a hyn, 
Redasant yno yn bur syn, 
Âr frys ì fewn .y lle: 
O hyn sydd yn rbyfedd, &c. 
Y Messiah mawr a gaed! 
7 Ac o Fethle'm gryd, i'r bedd, 
Mewn cystuddiau'n wael ei wedd, 
Bu'n teithio'n daear ni: 
; O hyn sydd yn rhyfedd, &c. 
| Y Messiah mawr a gaed ! 


8 Dyoddefodd efrhwng daear a nen, 
Ei hoelio'n greulon ar y pren, 
O todd fy ngalon ddâr: 
| O hyn sydd yn rhyfedd, &c. 
U Y Messiah mawra gaed! 








3 


“ 9 Fe ogwyddodd ef ei ben, 
WN A'i Ddwyfol waed yn lliwio'r pren, 
| O todd fy nghalon ddâr: 
O hyn sydd yn werthfawr, &c. 
Dyma daliad perffaith llawn ! 


“o^ 10 Fe dduodd haul a sêr y nen, 
| Pan ddyoddefodd ar y pren, 
| _ _ * Otodd fy nghalon ddâr: 
ib O hyn sydd yn werthfawr, &c. 
i'i Dyma daliad perffaith llawn! 


ll Acilawr i waelod bedd, 
' A'i gefn yn friw, yn wael ei wedd, 
I _ O todd fy nghalon ddâr: 
i O hyn sydd yn werthfawr, &c. 
Dyma daliad perffaith llawn ! 


12. Ac fe ddaeth i fynu'n rhydd, 
< Yn foreu iawn y trydydd dydd. 
Hcsannah, mawlam hyn: 
O hyn sydd yn rhyfedd, &c. 
'N ol gorphen iechydwriaeth dyn ! 


| 19 Mae'n awr yn eiriol yn y nef, 
iH Bendigaid byth fo'i enw ef, 
i ; A'i draed a'i ddwylo'n rhydd, 
O hyn sydd yn rhyfedd, &c. 
Mae'r hwn fu farw'n awr yn fyw! 


























A 
14 Hosannah, Haleluiah byth, 
Fe ddaeth bendithion rif y gwlith, 
Trwy'r Oen a'i farwol glwy: 

O hyn sydd yn werthfawr, &c. 
O sain Hosannah, mawl i'r Oen! 


15 Sain Hosannah iddo ef, 
Molianwn Dduw âg uchel lef, 
Amro'ieifabini: 

O hyn sydd yn werthfawr, &c. 
Yn yr arfaeth cyn bod byd ! 


16 Y Tad, y Mab, a'r Ysbryd Giân, 
Hosannauh, mawl, O f' enaid cân, 
Hosannah, mawli'r Oen: 

O hyn sydd yn werthfawr, &c. 
Sain Hosannah, mawl i'r Oen! 


17 O sain Hosannah, mawl, Amen, 
Pr hwn fu farw ar y pren, 
Hosannah, mawl, Amen : 

O hyn sydd yn werthfawr, &c. 


Sain Hosannah, mawl, An] 
A W a, Llanddona. 


DIWEDD | 





.T. Price, Argraffydd, Merthyr. 


weh 


